WikipediA 

Larabci 


Harshen Larabci, itace harshen da mutanen larabawa ke 
amfani dashi. Da turanci Arabic ko kuma muce larabci a 
harshen Hausa , Yare ne wanda ya fito daga iyalin 
yaruruka na AfroAsiya Kuma yare ne wanda ake amfani 
dashi a yanki gabas ta tsakiya da kuma wasu sassa na 
kudancin da gabashin nahiyar Afrika dama wasu 
bangarori na nahiyar Turai. 

Yawan mutanen da suke amfani da harshen larabci ya kai 
Miliyan Dari Biyu Da Chasa'in [290m] 

Harshen Larabci 


Muhimmancin Larabci a wurin Musulmai 

Akasarin musulmai masu wani harshe daban suna amfani 
da harshen larabci sabo da shine harshen da ya zama na 
addinin musulunci . Da harshen larabci ne aka saukar da 
Alkur'ani, kuma da harshen larabci ne aka rubuta manya 
manyan litattafai na addinin musulunci. 

Bayan litattafan addinin musulunci kuma, akwai dimbin 
litattafai da aka rubuta su a cikin harshen na larabci. 

KASASHEN DA AKE AMFANI DA LARABCI A 
MATSAYIN HARSHEN KASA 

■ Masar 

■ Aljeriya 

■ Sudan 

■ Iraki 

■ Maroko 

■ Saudiyya 

■ Yemen 

■ Siriya 

■ Tunisiya 

■ Somaliya 

■ Jodan 

■ Hadaddiyar Daular Larabawa 

■ Libya 

■ Falasdinu 

■ Lebanon 



Larabci 

'Yan 

315,421,300 (2019) 

asalin 

magana 

422,000,000 (2012) 

Language 

• Afro-Asiatic languages 

family 

• Semitic languages 

• Larabci 

Baƙaƙen 

Arabic alphabet 

rubutu 

Lamban rijistar harshe 

ISO 639-1 

ar 

ISO 639-2 

ara 

ISO 639-3 

ara 

Glottolog 

arabl395 ( http://glottolog.< 


resource/languoid/id/arabl395)f 1 i 




























■ Oman 

■ Kuwait 

■ Muritaniya 

■ Qatar 

■ Baharain 

■ Jibuti 

■ Comoros 

Manazarta 

1. Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "{{{name}}}" (http://glot 
tolog.org/resource/languoid/id/arabl395). Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute 
for the Science of Human History. 


Daga "https://ha.wikipedia.Org/w/index. php?title=Larabci&oldid=54782" 


Anyi gyaran ƙarshe na wannan shafi a ranar 23 Disamba 2019, da ƙarfe 16:55. 

An samar da muƙaloli a ƙarƙashin lasisin Creative Commons Attribution-ShareAlike License; mai yiwuwa da kwai 
sauran sharudda. Ku duba Ka'idojin Amfani na Gidauniyar Wikimedia domin karin bayani. 






